Y 
Comisiwn 
Etholiadol 


Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau 


Rhoddion a 
benthyciadau I 
Aelodau Senedd y 
DU 


Mae'r ddogfen hon yun esbonio sut 
mae rhoddion a benthyciadau i 
Aelodau Senedd y DU yn cael eu 
rheoleiddio. 


Cynnwys: 
Trosolwg o roddion a benthyciadau 


Rhoddwyr a benthycwyr a ganiateir 


Y wybodaeth sydd rhaid i chi ei chofnodi 


Adrodd am roddion a benthyciadau 


Cyfieithiadau a fformatau 


eraill 

I gael gwybodaeth ynghylch cael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall, neu ar ffurf fersiwn print bras neu Braille, cysylltwch â'r 
Comisiwn Etholiadol: 


Ffôn: 020 7271 0500 
E-bost: cyhoeddiadau(2Ocomisiwnetholiadol.org.uk 


Termau ac ymadroddion a ddefnyddir 
gennym 


Rydym yn defnyddio 'rhaid' pan fyddwn yn cyfeirio at ofynion 
cyfreithiol neu reoleiddiol penodol. Rydym yn defnyddio 'dylai' 
ar gyfer eitemau yr ydym yn eu hystyried yn lleiafswm o arfer 
da, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol. 


Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os ydych yn 
gwneud hynny, byddwch fel arfer byddwch yn gwneud digon i 
gydymffurfio â'r gyfraith. 


Mae'r Comisiynydd Seneddol dros Safonau yn gyfrifol an 
weinyddu rhai o'r rheolau yn y ddogfen hon. Ry'n ni wedi ceisio 
bod yn eglur o ran pwy sy'n gyfrifol am ba agwedd o'r rheolau. 


Ein dull o orfodi 


Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i ddarparu'r rhai yr ydym yn eu 
rheoleiddio â dealltwriaeth glir o'u rhwymedigaethau rheoliadol 
drwy ein dogfennau canllawiau a chyngor. Os ydych yn ansicr 
ynglŷn â sut mae unrhyw un o'r rheolau yn berthnasol i chi, 
ffoniwch ni am gyngor. Rydym yn hapus i helpu, felly 
cysylltwch â ni. 


Rydym yn defnyddio cyngor a chanllawiau yn rhagweithiol er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Ac rydym yn cymryd camau 
gorfodi, gan ddefnyddio'n pwerau ymchwilio a chosbau, lle bo 
gofyn a'i bod hi'n gymesur i wneud er mwyn bodloni ein 
hamcanion gorfodi. Os nad ydych yn cydymffurfio â gofynion 
cyfreithiol neu reoleiddiol gallech chi fod yn destun i gosbau 
sifil neu droseddol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddull 
y Comisiwn o orfodi yn 
www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth- 
rydym-yn-ei-wneud/gorfodi 


Rhoddion a 
benthyciadau I 
Aelodau Senedd y DU 


Mae'r ddogfen hon yn esbonio: 

Sut mae Aelodau Senedd y DU (ASau) yn gorfod adrodd 
rhoddion a benthyciadau y maent yn eu derbyn mewn 
cysylltiad â'u gweithgarwch gwleidyddol fel AS, ac fel aelod o 
blaid gwleidyddol. 


Mae'r canllawiau hyn i Aelodau Seneddol sy'n cynrychioli 
etholaethau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. 


Mae'r ddogfen yn trafod: 


e _ trosolwg o'ch rhwymedigaethau o ran rhoddion a 
benthyciadau fel AS ac Aelod o blaid 
gweithgareddau gwleidyddol 

trosolwg o roddion a benthyciadau 

gan bwy y gallwch dderbyn rhoddion a benthyciadau 
cofnodi ac adrodd am roddion a benthyciadau 


Dogfennau cysylltiedig: 


° Cod Ymddygiad i Aelodau Seneddol a'r Canllaw i'r Rheolau 
o ran Ymddygiad Aelodau 


Ffurflenni 


° RD1B: Adroddiad am rodd na dderbyniwyd gan 
dderbynnydd a reoleiddir ym Mhrydain Fawr 

° RD1G: Adroddiad am rodd na dderbyniwyd gan 
dderbynnydd a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon 

° RD1D: Adroddiad am fenthyciad na chaniateir gan 
dderbynnydd a reoleiddir ym Mhrydain Fawr 

° RD1D NI: Adroddiad am fenthyciad na chaniateir gan 
dderbynnydd a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon 


Crynodeb 


O dan y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol 
Etholiadau a Refferenda 2000 
(PPERA) a Chod Ymddygiad Tŷ'r 
Cyffredin, rhaid i Aelodau Seneddol 
ddilyn rheolau am roddion a 
benthyciadau a dderbyniant mewn 
cysylltiad â'r swydd maent yn ei dal. 


Mae'n rhaid iddynt hefyd ddilyn y 
rheolau ar roddion a benthyciadau y 
maent yn eu derbyn fel aelodau o 
blaid wleidyddol. 


Mae'r canllawiau hyn yn esbonio'r 
rheolau a beth sydd angen i chi ei 
wneud er mwyn cydymffurfio â hwy. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Cyflwyniad 


O dan y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000 (PPERA) rhaid i aelodau pleidiau gwleidyddol a deiliaid 
rhai swyddi etholedig penodol, gan gynnwys ASau, ddilyn 
rheolau sy'n ymwneud â rhoddion a benthyciadau a 
dderbyniant mewn cysylltiad â'u gweithgareddau gwleidyddol. 
Rydym yn galw'r unigolion hyn 'dderbynwyr a reoleiddir'. 


Mae'n rhaid i chi gofrestru manylion rhoddio a benthycidau yr 
ydych yn eu derbyn mewn cysylltiad âh gweithgarwch 
gwleidyddol gyda Swyddfa'r Comisiynydd Seneddol dros 
Safonau (y Comisiynydd), p'un a eu bod wedi eu derbyn yn 
eich swydd fel AS neu fel aelod o blaid wleidyddol. 


Yn y canllawiau hyn ry'n ni'n cyfeirio at gofrestru rhoddion a 
benthyciadau fel 'adrodd i'r Comisiynydd'/ Mae'r rheolau hyn 
yn wahanol i'r rheolau ar roddion y galwch eu derbyn tuag at 
eich treuliau etholiadol fel ymgeisydd a nodir yn eich cofnod 
gwariant, efallai bydd hefyd angen i chi adrodd y rhain i'r 
Comisiynydd. 


Mae'r canllawiau hyn yn rhoi trosolwg o roddion a 
benthyciadau i Aelodau Seneddol, yn esbonio sut i sicrhau bod 
y rhoddion a benthyciadau a dderbyniwch yn rhai a ganiateir, 
ac yn rhoi gwybodaeth am y manylion yn ymwneud â rhoddion 
a benthyciadau sydd rhaid i chi eu cofnodi ac adrodd 
amdanynt. Dylid eu darllen ar y cyd â Chod Ymddygiad y Tŷ a 
chanllawiau i'r rheolau. 


Gall ASau sy'n 
cynrychioli 
etholaethau yng 
Ngogledd Iwerddon 
hefyd dderbyn 
rhoddion a 


benthyciadau o rai 
ffynonellau 
Gwyddelig. Mae'r 
ddogfen hon yn 
egluro'r rheolau hyn. 


Eich rhwymedigaethau fel AS 


Fel AS, rhaid i chi ddilyn y rheolau perthnasol sy'n ymwneud â 
rhoddion a benthyciadau a dderbyniwch mewn cysylltiad â'ch 
gweithgareddau gwleidyddol. 


Fel trosolwg rhaid i chi: 


° wirio bod rhoddion a dderbyniwch sy'n werth mwy na £500 
yn dod o ffynonellau a ganiateir 

e wirio bod benthyciadau y cewch eu cynnig sy'n werth mwy 
na £500 yn dod o ffynonellau a ganiateir cyn i chi eu derbyn 

o ymgyfarwyddo â trothwyon cofrestru perthnasol yn y 
Canllaw i'r Rheolau 

° adrodd am fanylion rhoddion a benthyciadau sy'n 
berthnasol i'r Cofrestrydd Buddiannau Ariannol Aelodau o 
fewn 28 diwrnod o'u derbyn, gan gynnwys rhai o'r un 
ffynhonnell yn yr un flwyddyn galendr sy'n cronni i fwy na'r 
trothwyon perthnasol 

e dychwelyd unrhyw roddion na chaniateir a gewch o fewn 30 
diwrnod o'u cael ac adrodd am y manylion i ni o fewn 30 
diwrnod o ddychwelyd y rhodd 

e ad-dalu unrhyw fenthyciadau na chaniateir ar unwaith ac 
adrodd am y manylion i ni o fewn 30 diwrnod o derfynu'r 
benthyciad 

* hysbysu'r Comisiwn Etholiadol os gwelwch eich bod wedi 
cadw rhodd na chaniateir am fwy na 30 diwrnod ar ôl ei 
derbyn 


Rôl y Comisiynydd 


Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnal y Cod Ymddygiad i 
Aelodau Seneddol y cytunwyd arno gan Dŷ'r Cyffredin. Mae'n 
rhaid i ASau adrodd am fanylion eu buddiannau ariannol i 
swyddfa'r Comisiynydd. Caiff y rhain eu cyhoeddi yn y Gofrestr 
Buddiannau Ariannol Aelodau. Mae rhoddion a benthyciadau 
sy'n destun i'w hadrodd o dan gategorïau 2(a), 2(b), 3 a 4 y 
Cod Ymddygiad yn ddarostyngedig i'r rheolau yn unol â 
PPERA. 

Dylech hefyd sicrhau eich bod yn gyfarwydd gyda'r Cod 
Ymddygiad a'r Canllawiau i'r Rheolau o ran y Cod Ymddygadi, 
gan efallai bod y rheolau yn gofyn eich bod yn cofnodi buddion 
na fyddai'r Comisiwn yn eu hystryied yn roddion. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Rôl y Comisiwn Etholiadol: 


Mae'r Comisiwn Etholiadol yn rheoleiddiwr cyllid a gwariant 
gwleidyddol yn y DU. Rydym yn ceisio sicrhau bod tryloywder 
yn ein system cyllid gwleidyddol. 


Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Comisiynydd i roi cyngor a 
chanllawiau i Aelodau Seneddol ar gofnodi ac adrodd am 
roddion a benthyciadau a gânt mewn cysylltiad â'u 
gweithgareddau gwleidyddol. 


Rydym yn cyhoeddi rhoddion a benthyciadau sy'n destun i'w 
hadrodd o dan gategorïau 2(a), 2(b), 3 a 4 y Canllaw i'r 
Rheolau ar ein gwefan. Rydym yn cael gwybodaeth gan y 
Comisiynydd am y rhoddion a benthyciadau perthnasol yr 
adroddwyd arnynt yn y categorïau hyn ac yn cyhoeddi'r 
manylion bob mis. 


Rydym hefyd yn cyhoeddi manylion rhoddion a benthyciadau 
na chaniateir. Rhaid i chi adrodd am fanylion unrhyw roddion 
neu fenthyciadau na chaniateir yn uniongyrchol i ni o fewn 30 
diwrnod i ddychwelyd y rhodd neu derfynu'r benthyciad. 


Gweithgareddau gwleidyddol 


Aelodau Seneddol 

Dim ond y rhoddion a benthyciadau a gynigir i chi ac a 
ddefnyddir gennych mewn cysylltiad â'ch gweithgareddau 
gwleidyddol fel AS y mae rheolau PPERA yn ymwneud â hwy. 
Mae eich gweithgareddau gwleidyddol fel AS yn cynnwys 
gweithgareddau yr ydych yn eu cyflawni mewn cysylltiad â'r 
swydd yr ydych yn ei dal. 


Mae enghreifftiau cyffredin o'r hyn a ystyrir yn weithgareddau 
gwleidyddol i AS yn cynnwys: 


° cynnal ymchwil ar bolisi penodol yr ydych yn ei hyrwyddo yn 
Senedd y DU 

° cynnal digwyddiad yn eich etholaeth i ddwyn ynghyd 
gwahanol grwpiau ac unigolion i drafod mater neu bolisi 
penodol 

e _ ymweld â gwlad arall er mwyn deall sut mae polisi penodol 
yn gweithio yno 

° rhedeg eich swyddfa 


Mae rheolau arbennig o ran ymweliadau tramor, gweler tudalen 
13 y ddogfen hon. 


Aelodau Plaid 

Mae rheolau PPERA ar roddion a benthyciadau ar gyfer y 
rheiny y'u cynnigir, ac a ddefnyddir gennych chi mewn 
cysyll;tiad â'ch gweithgarwch fel aelod o blaid. Mae eich 
gweithgarwch fel aelod o blaid yn benodol yn cynnwys: 


e hyrwyddo neu geisio ethol unrhyw berson i unrhyw safle, neu i 
unrhyw bwyllgor o'r blaid dan sylw; 

e hyrwyddo neu geisio deis person fel ymgeisydd y bleid i'r 
hethol i swydd etholedig berthnasol; a 

e hyrwyddo neu ddatblygu polisïau gydaa'r bwriad y byddant yn 
cael eu defnyddio gan y blaid 


Nid yw'r gweithgareddau a restrir isod wedi eu cynnwys yn y 
rheolau a sonnir amdanynt yn y canllawiau hyn, fel AS neu fel 
aelod o blaid: 


ə gweithgareddau yr ydych yn eu cyflawni'n benodol mewn 
cysylltiad ag unrhyw swydd Weinidogaethol sydd gennych, 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


yn hytrach na'r rheiny yn rhinwedd eich swydd fel Aelod 
Seneddol 

° eich dyletswyddau seneddol, ar yr amod bod y costau 
cysylltiedig i gefnogir dyletswyddau hynny yn adferadwy 
neu'n cael eu hariannu drwy'r cynllun treuliau Awdurdod 
Safonau Seneddol Annibynnol (IPSA) 

° cymorthfeydd etholaeth a darparu cyfleusterau (heblaw 
gofod swyddfa parhaus) i'ch galluogi i gynnal cymorthfeydd 
etholaeth 


Nid yw'r enghreifftiau a ddarperir uchod yn cynnwys popeth. Ym 
mhob achos, dylech wneud asesiad gonest a rhesymol ar sail y 
ffeithiau ynghylch p'un a yw a rhodd neu fenthyciad wedi ei 
dderbyn mewn cysylltiad â'ch gweithgareddau gwleidyddol. 


Dylech hefyd gofio efallai bod angen cofrestru'r rhoddion a 
dderbynir i dalu am yr uchod, gyda Comisiynydd Seneddol dros 
Safonau. 


Os nad ydych yn siŵr a yw'r hyn yr ydych yn ei wneud yn 
'weithgaredd gwleidyddol', cysylltwch â ni am gyngor. Rydym 
yma i helpu. 


z$: Pwysig 


Trosolwg o roddion a 
benthyciadau 


Beth yw rhodd? 


Yn unol â PPERA, rhodd yw arian, nwyddau, eiddo neu 
wasanaethau sydd: 


e _ yn cael ei rhoi gyda'r bwriad o gael ei defnyddio neu sydd o 
fudd i chi mewn cysylltiad â'ch gweithgareddau gwleidyddol 
fel AS 

e _ yn cael ei rhoi yn ddi-dâl neu ar delerau anfasnachol 


ac sydd â gwerth o fwy na £500. 


Mae rhai enghreifftiau o roddion yn cynnwys: 


° rhodd o arian neu eiddo 

° noddi digwyddiad neu gyhoeddiad 

* defnydd am ddim neu am bris gostyngol arbennig o eiddo, 
cyfleusterau neu wasanaethau, er enghraifft defnydd am 
ddim o ofod swyddfa. 


Yn unol â PPERA, nid yw unrhyw beth sydd â gwerth o £500 neu 
lai yn rhodd. 


Beth nad yw'n cyfrif fel rhodd? 


Yn unol â PPERA, mae rhai mathau penodol o dâl a 
gwasanaethau i Aelodau Seneddol sydd wedi'u heithrio o'r 
rheolau ar roddion. Y rhain yw: 


° amser gwirfoddolwyr 

* unrhyw daliad o'r cronfeydd cyhoeddus ar gyfer eich 
diogelwch personol fel AS 

e tâl neu lwfansau a dalwyd i chi fel AS, fel eich cyflog neu 
daliadau i gwrdd â'ch costau busnes neu dreuliau gan yr 
Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol (IPSA) 

° unrhyw log sy'n cronni o rodd. Er enghraifft, nid yw unrhyw 
log o rodd a dderbynnir ac yna sy'n cael ei dychwelyd fel un 
na chaniateir yn cael ei ystyried yn rhodd 

° cyfleusterau y mae gennych hawl iddynt fel ymgeisydd 
mewn etholiad, fel cyfleuster post rhad ac am ddim 

° rhodd tuag at eich treuliau etholiad fel ymgeisydd mewn 
etholiad a adroddid yn eich cofnod gwariant (er mewn rhai 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


z$ Pwysig 


achosion efallai bydd hefyd angen i chi ei adrodd i'r 
Comsiynydd Seneddol dros Safonau) 


Beth yw benthyciad? 


Yn unol â PPERA, mae rheolau ynglŷn â phwy all roi benthyg 
arian neu roi credyd neu sicrwydd i chi mewn cysylltiad â'ch 
gweithgareddau gwleidyddol fel AS. 


Yn ein canllawiau, rydym yn cyfeirio at yr holl drafodion o'r math 
hwn fel 'benthyciadau'. Cynhwysir y trafodion canlynol o dan y 
rheolau: 


° benthyciadau arian 

o cyfleusterau credyd, megis cardiau credyd neu orddrafftiau 

o sicrwydd neu warantau — er enghraifft gwarant personol gan 
gefnogwr ar forgais ar gyfer eich swyddfa etholaeth 


Yn unol â PPERA, nid unrhyw fenthyciad sydd werth £500 neu lai 
yn fenthyciad. 


Gosod gwerth ar roddion a 
benthyciadau 


Rhoddion: 

Rhaid i chi osod gwerth ar unrhyw rodd nad yw'n arian. 
Gwerth rhodd yw'r gwahaniaeth rhwng gwerth yr hyn a 
dderbyniwch a faint (os o gwbl) yr ydych yn ei dalu amdano. 
Os cewch eiddo, nwyddau neu wasanaethau am ddim neu am 
bris gostyngol anfasnachol, rhaid i chi eu prisio ar gyfradd y 
farchnad. 


Er enghraifft: 

Cyfradd y Pris a dalwch | Gwerth y rhodd 
farchnad 

ar gyfer nwyddau 

£1,000 £250 £750 


Os yw'r rhoddwr yn ddarparwr masnachol, dylech ddefnyddio'r 
cyfraddau a godant ar gwsmeriaid eraill tebyg. Os nad yw'r 


Gostyngiadau 
masnachol yw'r rhai 
sydd ar gael i 
gwsmeriaid tebyg 
eraill, megis 
gostyngiadau ar 
gyfer archebion 
swmp neu 
ostyngiadau 
tymhorol. 
Gostyngiadau 
anfasnachol yw 
gostyngiadau 
arbennig yr ydych 
chi, yn benodol, yn 
eu cael gan 
gyflenwyr. 


10 


wybodaeth hon ar gael, dylech ganfod faint mae darparwyr 
tebyg yn ei godi am yr un eiddo, nwyddau neu wasanaethau, a 
defnyddio hwn fel cyfradd y farchnad. 


Dylech gadw cofnod o sut yr ydych wedi cyrraedd eich prisiad. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Benthyciadau 
Nodir y ffordd yr ydym yn gosod gwerth ar bob math o 
fenthyciad a reoleiddir yn y tabl isod: 


Math o fenthyciad Gwerth 
Benthyciad o arian Y cyfanswm y byddwch yn ei 
fenthyg 
Cyfleuster credyd Y cyfanswm y gallwch ei 
fenthyg 
Sicrwydd neu warant Y mwyafswm y gallai'r 
benthyciwr fod yn atebol i'w 
dalu 
Mae'r rheolau yn berthnasol i fenthyciadau lle mae unrhyw ran -Ê Pwysig 


o gyfanswm gwerth y benthyciad yn cael ei ddefnyddio mewn 
cysylltiad â'ch gweithgareddau gwleidyddol, hyd yn oed os 
cymerir y benthyciad at ddiben arall. 


Er enghraifft, petaech yn cymryd cerdyn credyd personol gyda 
therfyn o £2,000, ond dim ond yn defnyddio £1,000 o'r credyd 
sydd ar gael mewn cysylltiad â'ch gweithgareddau gwleidyddol, 
gwerth y benthyciad fyddai £2,000. 


Os yw'r benthyciad yn caniatau i unrhyw log gael ei 
ychwanegu at gyfanswm yr ydych yn ei fenthyg, nid oes angen 
i chi gynnwys hyn yng ngwerth y benthyciad. 


11 


12 


Rhoddion a benthyciadau a 
ganiateir 


Gan bwy gewch chi dderbyn rhoddion 
a benthyciadau? 


Dim ond o ffynonellau a ganiateir y gallwch dderbyn rhoddion a 
benthyciadau. Mae'r ffynonellau a ganiateir yn amrywio 
ychydig yn dibynnu ar p'un a ydych yn cynrychioli etholaeth ym 
Mhrydain Fawr neu Ogledd Iwerddon. 


Ffynhonnell a ganiateir ar gyfer ASau sy'n cynrychioli 
etholaethau yn naill ai Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon yw: 


unigolyn sydd wedi'i gofrestru ar gofrestr etholiadol yn y DU, 
gan gynnwys etholwyr tramor a chymynroddion 

plaid wleidyddol sydd wedi'i chofrestru ym Mhrydain Fawr 
y rhan fwyaf o gwmnïau sydd wedi'u cofrestru yn y DU 
undeb llafur sydd wedi'i chofrestru yn y DU 

cymdeithas adeiladu sydd wedi'i chofrestru yn y DU 
partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (LLP) wedi'i chofrestru 
yn y DU sy'n cynnal busnes yn y DU 

cymdeithas gyfeillgar wedi'i chofrestru yn y DU neu 
gymdeithas gofrestredig neu Gymdeithas Ddiwydiannol a 
Darbodus cofrestredig yng Ngogledd Iwerddon 

cymdeithas anghorfforedig y DU sydd wedi'i lleoli ac yn 
cynnal busnes neu weithgareddau eraill yn y DU 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


13 


Ffynonellau ychwanegol a ganiateir ar gyfer ASau sy'n 
cynrychioli etholaethau yng Ngogledd Iwerddon yn unig yw: 


dinesydd Gwyddelig (gan gynnwys cymynroddion) 

plaid wleidyddol wedi'i chofrestru yng Ngogledd Iwerddon 
plaid wleidyddol wedi'i chofrestru yn Iwerddon 

y rhan fwyaf o gwmnïau sydd wedi'u cofrestru yn Iwerddon 
undeb llafur wedi'i chofrestru yn Iwerddon 

cymdeithas adeiladu wedi'i chofrestru yn Iwerddon 
partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (LLP) wedi'i chofrestru 
yn Iwerddon sy'n cynnal busnes ar ynys Iwerddon 

° cymdeithas gyfeillgar wedi'i chofrestru yn Iwerddon 

° cymdeithas anghorfforedig wedi'i lleoli yn Iwerddon ac yn 
cynnal busnes neu weithgareddau eraill yn Iwerddon 


:B€ Pwysig 


Er y gallwch dderbyn 
rhoddion gan rai 


mathau o 


Gallwch hefyd dderbyn rhoddion oddi wrth rhai mathau o ymddiriedolaeth, 
ymddiriedolaethau ac o gymynroddion. Mae'r rheolau ar rhaid i chi beidio â 
roddion hyn yn gymhleth, felly mae croeso i chi gysylltu â ni am chymryd 


benthyciadau gan 


fwy o wybodaeth. ymddiriedolaethau. 


14 


Ymweliadau tramor 


Fel rhan o'ch dyletswyddau fel AS, efallai y byddwch yn cael 
gwahoddiad i gynnal ymweliadau tramor y tu allan i'r DU mewn 
cysylltiad â'ch gweithgareddau gwleidyddol. 


Gallwch dderbyn rhoddion gan sefydliadau ac unigolion nad 
ydynt fel arfer yn rhoddwyr a ganiateir ar yr amod mai diben y 
rhodd yw cwrdd â chostau cymwys penodol ar gyfer ymweliad 
tramor. Mae'r costau cymwys yn cynnwys: 


° costau teithio, er enghraifft teithiau tramor neu logi car drwy 
gydol cyfnod eich ymweliad 

° costau llety 

° costau cynhaliaeth 


Dim ond os nad ydynt yn fwy na'r swm rhesymol ar gyfer 
costau'r ymweliad y caniateir rhoddion ar gyfer ymweliadau 
tramor. 


Os yw mudiad neu unigolyn yn talu costau ymweliad tramor 
heb roi rhodd ariannol i chi, dylech wneud amcangyfrif gonest 
a rhesymol o gostau'r daith yn seiliedig ar yr hyn y byddai 
darparwr masnachol tebyg wedi'i godi fel tâl. 


Er enghraifft, mae sefydliad wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau yn 
trefnu teithiau hedfan a llety i chi fynychu cynhadledd i drafod 
maes neu fater polisi penodol. 


Yr ydych yn gwneud ymholiadau gyda'r cwmni hedfan yr ydych 
yn hedfan ag ef a'r gwesty lle'r ydych yn aros, ac yr ydych yn 
canfod y byddai gwerth masnachol arferol eich hedfan a llety 
yn £1,000 a £950 yn y drefn honno. Cyfanswm gwerth y rhodd 
felly yw £1,950. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


:8+ Pwysig 


Nid yw'r rhan fwyaf o 
ymweliadau y telir 
amdanynt yn bennaf 
o gronfeydd 
cyhoeddus, megis 
ymweliad tramor ar 
ran Pwyllgor Dethol 
y Tŷ, yn cael eu 
hystyried yn 
rhoddion ac maent 
wedi'u heithrio o'r 
rheolau. 


Ceir mwy o 
wybodaeth yma: 
Cod Ymddygiad i 
Aelodau Seneddol a 
Chanllaw i'r Rheolau 


o ran Ymddygiad 
Aelodau 


Sut ydych chi'n penderfynu os 
gallwch dderbyn rhodd neu 
fenthyciad? 


Rhoddion 

Os ydych yn derbyn unrhyw rodd o fwy na £500, rhaid i chi 
sicrhau ar unwaith eich bod yn gwybod pwy yw'r rhoddwr a bod 
y rhodd yn dod o ffynhonnell a ganiateir. Gallwch ond dderbyn 
rhodd gan ffynhonell a ganiateir 


Pan fyddwch yn cael rhodd, mae gennych 30 diwrnod i 
benderfynu os gallwch ei derbyn. Mae'r Comisiynydd Seneddol 
dros Safonau yn darparu fod gyda chi 28 diwrnod o dderbyn 
rhodd i'w adrodd i'r Comisiynydd. 


Dylech ofyn i chi eich hun: 


° 'a ydw i'n sicr fy mod yn gwybod gan bwy mae'r rhodd 
hon?' 
° 'a yw'r rhoddwr yn un a ganiateir?’ 


° nad yw'r rhodd gan roddwr a ganiateir, neu 
° am unrhyw reswm na allwch fod yn siŵr o wir hunaniaeth y 
ffynhonnell 


rhaid i chi ei dychwelyd i'r rhoddwr o fewn y cyfnod o 30 
diwrnod yn dechrau ar y dyddiad y cawsoch y rhodd. 


Os ydych yn derbyn rhodd o ffynhonnell na allwch ei chanfod (er 
enghraifft rhodd ariannol ddienw gwerth £750), rhaid i chi ei 
dychwelyd at naill ai: 


e y sawl a drosglwyddodd y rhodd i chi; neu 
° y sefydliad ariannol a ddefnyddiwyd i drosglwyddo'r rhodd 


15 


Os nad ydych yn 
gallu adnabod naill 
ai'r person a 
drosglwyddodd y 
rhodd i chi, neu'r 
sefydliad ariannol a 
ddefnyddiwyd i 


drosglwyddo'r rhodd, 
rhaid i chi anfon y 
rhodd i ni. Byddwn 
yn ei thalu i mewn i 
gronfa gyfunol y 
Llywodraeth. 


16 


Benthyciadau 

Dim ond gan fenthycwyr a ganiateir y cewch dderbyn 8 Pwysig 
benthyciadau. Rhaid i chi wneud yn siŵr bod y benthyciwr yn 

un a ganiateir cyn i chi gymryd y benthyciad gan nad oes 

cyfnod o 30 diwrnod cyfatebol ar gyfer gwirio benthyciadau a 

ganiateir. Mae trefnu benthyciad na chaniateir yn drosedd. 


Dylech hefyd gynnal gwiriadau rheolaidd drwy gydol cyfnod y 
benthyciad i wneud yn siŵr bod eich benthyciwr yn dal i fod yn 
un a ganiateir. Mae hyn oherwydd bod rhaid i'r benthyciwr 
barhau i fod yn un ganiateir dros gyfnod cyfan y benthyciad. 


Rhoddion a roddir ar ran eraill 


Os gewch chi rodd ar ran rhywun arall, rhaid i'r unigolyn sy'n 
rhoi'r rhodd i chi (yr asiant) ddweud wrthych: 


° fod y rhodd ar ran rhywun arall 
° manylion y rhoddwr gwirioneddol 


Enghraifft o rywun yn gweithredu fel asiant yw pan fydd 
trefnydd digwyddiad yn trosglwyddo enillion o ginio a 
gynhaliwyd yn benodol i godi arian ar gyfer eich 
gweithgareddau gwleidyddol. 


Os oes gennych reswm i gredu y gallai rhywun fod yn 
gweithredu fel asiant ond nad ydynt wedi dweud wrthych, 
dylech ganfod y ffeithiau fel y gallwch wneud y gwiriadau cywir. 
Os ydych yn ansicr pwy yw'r rhoddwr gwirioneddol, rhaid i 
chi beidio â derbyn y rhodd. 


Os nad yw'r rhodd gan roddwr a ganiateir, neu os am unrhyw 
reswm na allwch fod yn sicr o wir hunaniaeth y ffynhonell, 
ame'n rhaid i chi ei ddychwelyd yn y cyfnod yma o 30 diwrnod. 


Pryd ydych chi'n 'cael' rhodd? 


Fel arfer byddwch yn 'cael' rhodd ar y diwrnod yr ydych yn 
cymryd perchnogaeth ohoni. 


Er enghraifft: 

° os ydych yn cael siec, byddwch yn cael y rhodd ar y 
dyddiad y mae'r siec yn clirio. 

° os yw rhodd yn cael ei throsglwyddo’n uniongyrchol i'ch 
cyfrif banc byddwch yn cael y rhodd ar y dyddiad y mae’n 
cael ei dderbyn i'r cyfrif 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


os ydych yn cael nwyddau neu wasanaethau am ddim — 
megis darparu cyfrifiadur am ddim, byddwch yn cael y 
rhodd pan fyddwch yn cymryd perchnogaeth o'r eitem 


17 


18 


Sut i wirio rhoddion a 
benthyciadau a ganiateir o 
ffynonellau’r DU 

Rhoddion a benthyciadau gan 
unigolion 

Beth sy'n gwneud unigolyn yn un a ganiateir? 


Rhaid i unigolion fod ar gofrestr etholiadol y DU ar adeg y 
derbynir rhodd. Mae hyn yn cynnwys etholwyr tramor. 


Mewn rhai 
Sut ydych chi'n gwirio p'un a yw'n un ganiateir? amgylchiadau, mae 
Gallwch ddefnyddio'r gofrestr etholwyr i wirio a ganiateir yr pobl yn cael eu 
igol Gallwch drefnu i Id WN f holiadol cofrestru'n ddienw. 
unigolyn. Gallwch drefnu i weld copi o'r gofrestr etholiado O yw ifioddwr wedii 
gyda'r awdurdod lleol lle mae'r rhoddwr yn ymddangos ar y gofrestru'n ddienw, 
gofrestr etholiadol. cysylltwch amam 


gyngor. 


Gallwch ganfod pa awdurdod lleol y mae angen i chi gysylltu 
ag ef drwy edrych ar god post y rhoddwr ar wefan fy mhleidlais 
i. I roddwyr yng Ngogledd Iwerddon, dylech gysylltu â Swyddfa 
Etholiadol Gogledd Iwerddon (EONI). 


Rhaid i chi wirio'r gofrestr a'r diweddariadau misol yn ofalus i 
sicrhau bod y person ar y gofrestr ar y dyddiad yr ydych yn 
derbyn y rhodd. 


Rhoddion a benthyciadau gan 
gwmnïau 
Beth sy'n gwneud cwmni yn un a ganiateir? 


Mae cwmni yn un a ganiateir os yw: 

° wedi cofrestru fel cwmni yn Nhŷ'r Cwmnïau 
e _ wedi'i ymgorffori mewnyn y DU, ac 

° yn cynnal busnes yn y DU 


Rhaid i chi fod yn siŵr bod y cwmni yn cwrdd â phob un o'r tri 
maen prawf. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Sut ydw i'n gwirio cofrestriad cwmni? 

Dylech wirio'r gofrestr yn Nhŷ'r Cwmnïau, gan ddefnyddio'r 
gwasanaeth Webcheck am ddim yn www.gov.uk/companies- 
house. 


Dylech edrych ar gofnod cofrestr lawn i'r cwmni. 


I wirio p'un a yw cwmni yn un a ganiateir, mae angen i chi 
edrych ar ei rif cofrestredig. Bydd rhai cwmnïau â rhif yn unig. 
Bydd gan gwmnïau eraill lythyren fel rhagddodiad i'r rhif. 


Dengys y tabl isod os yw cwmni â rhagddodiad penodol yn un 
a ganiateir, cyn belled â'i fod hefyd yn cynnal busnes yn y DU. 


Llythyren i — 
Rhagddodiad A yw'n un a ganiateir? 
Dim Ydyw 
NI, SC Ydyw 

Ydyw, fel partneriaeth atebolrwydd 
OC, SO, NC cyfyngedig — gweler yr adran ar 


wahân isod 


Efallai - gweler cymdeithasau 
IP, SP, NP, NO diwydiannol a darbodus yn yr adran 
'Mathau eraill o roddwr' ar dudalen 22 


Unrhyw 


ragddodiad arall WAC YUAN 


Sut ydych chi'n gwirio a yw'r cwmni'n cynnal busnes yn y DU? 


Mae'n rhaid i chi fod yn fodlon bod y cwmni yn cynnal busnes 
yn y DU. Gall y busnes fod yn ddielw. 


Hyd yn oed os oes gennych wybodaeth bersonol uniongyrchol 
o'r cwmni, dylech wirio cofrestr Tŷ'r Cwmnïau i weld os: 


° yw'r cwmni wedi cael ei ddiddymu, yn segur, neu ar fin cael 
ei ddileu o'r gofrestr 

e yw cyfrifon y cwmni a'r ffurflen flynyddol yn hwyr 

Gall cwmni ddal i fod yn cynnal busnes os yw'n cael ei 
ddiddymu, yn segur neu'n hwyr yn ffeilio dogfennau, ond 
dylech wneud gwiriadau ychwanegol i fodloni eich hun mai 
dyna yw'r sefyllfa. 


Ar gyfer unrhyw gwmni, dylech ystyried edrych ar: 


19 


20 


° wefan y cwmni 

° cyfeirlyfrau masnach perthnasol, Ilyfrau ffôn neu wefannau 
dibynadwy 

* cyfrifon diweddaraf sydd wedi'u ffeilio yn Nhŷ'r Cwmnïau 


Rhoddion a benthyciadau gan 
bartneriaethau Atebolrwydd 

Cyfyngedig 

aen partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig yn un a 


Mae partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (LLP) yn un a 
ganiateir os yw: 


° wedi cofrestru fel LLP yn Nhŷ'r Cwmnïau 
° yn cynnal busnes yn y DU 


Sut ydych chi'n gwirio p'un a yw'n un a ganiateir? 
Dylech wirio'r gofrestr yn Nhŷ'r Cwmnïau, gan ddefnyddio'r 
gwasanaeth Webcheck am ddim yn www.gov.uk/companies- 
house. 


Mae angen i chi edrych ar rif cofrestredig yr LLP. Dim ond 
rhifau sy'n dechrau gyda OC, SO neu NC sy'n LLPs a 
ganiateir. 


Fel gyda chwmnïau, rhaid i chi fod yn fodlon fod yr LLP yn 
cynnal busnes yn y DU. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran 
flaenorol 'Sut ydych yn gwirio os yw'r cwmni yn cynnal busnes 
yn y DU?'. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Rhoddion a benthyciadau gan 
gymdeithasau anghorfforedig 


Beth sy'n gwneud cymdeithas anghorfforedig yn un a ganiateir? 


Mae cymdeithas anghorfforedig yn un a ganiateir os: 


° oes ganddi fwy nag un aelod 
e yw ei phrif swyddfa yn y DU 
° yw'n cynnal busnes neu weithgareddau eraill yn y DU 


Sut ydych chi'n gwirio a yw'n un a ganiateir? 
Nid oes cofrestr o gymdeithasau anghorfforedig. Mae p'un a 
yw'n un a ganiateir yn fater o ffaith ym mhob achos. 


Yn gyffredinol, dylai cymdeithas anghorfforedig fod ag 
* aelodaeth y gellir ei hadnabod, a 
° bodolaeth ar wahân i'w haelodau 


Er enghraifft, mae clybiau aelodau weithiau'n gymdeithasau 
anghorfforedig. 


Os nad ydych yn sicr os yw cymdeithas yn bodloni'r meini 
prawf, dylech ystyried a yw'r rhodd neu fenthyciad mewn 
gwirionedd gan unigolyn (neu unigolion) oddi mewn iddi (yn 
hytrach na'r gymdeithas), neu os yw rhywun o fewn y 
gymdeithas yn gweithredu fel asiant ar gyfer eraill. 


Os credwch mai dyma'r achos, rhaid i chi wirio p'un a oes gan 
bob unigolyn sydd wedi cyfrannu mwy na £500 yr hawl i wneud 
hynny. 


Ceir rhagor o wybodaeth am gynnal busnes yn yr adran 
flaenorol 'Sut ydych yn gwirio os yw'r cwmni yn cynnal busnes 
yn y DU?’ 


Os hoffech gael mwy o gyngor ar wirio a ganiateir ar 
cymdeithasau anghorfforedig mewn achosion penodo, 
cysylltwch â ni. 


2] 


22 


Mae'r tabl isod yn dangos sut y gallwch wirio a yw'r gwahanol 


fathau o roddwyr yn rhai a ganiateir: 


Math o Gofyniad Ble i wirio 
roddwr 
Plaid Rhaid i'r blaid fod Y Comisiwn Etholiadol: 
wleidyddol | wedi ei chofrestru www.comisiwnetholiadol.org.uk 
ar gofrestr o 
bleidiau gwleidyddol 
Prydain Fawr 
Undeb llafur | Wedieirhestrufel | Y Swyddog Ardystio 
undeb llafur gan y www.certoffice.org 
Swyddog Ardystio 
Cymdeithas | Cymdeithas Awdurdod Gwasanaethau 
adeiladu adeiladu o fewn Ariannol 
ystyr y Ddeddf http/mutuals.fsa.gov.uk 
Cymdeithasau 
Adeiladu 1986 
Cymdeithas | Cofrestrwyd o dan y | Awdurdod Gwasanaethau 
gyfeillgar/ Ddeddf Ariannol 
diwydiannol | Cymdeithasau httop//mutuals.fsa.gov.uk 
a darbodus | Cyfeillgar 1974 
Ddeddf 
Cymdeithasau 
Cydweithredol a 
Chymuned 2014 
neu Ddeddf 
Cymdeithasau 
Diwydiannol 
a Darbodus (Gl) 
1969 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Sut i wirio rhoddion a 
benthyciadau a ganiateir o 
ffynonellau Gwyddelig 


Dim ond i ASau sy'n cynrychioli etholaethau yng Ngogledd 
Iwerddon y mae'r adran hon yn berthnasol. 


Math o Gofyniad Ble i wirio 
roddwr 
Unigolyn Yn gymwysigaelun | Gyda'r rhoddwr - mae'n rhaid i 
o'r canlynol: pasbort | chi gael copi o un o'r 
Gwyddelig, tystysgrif | dogfennau a restrir wedi'u 
Wyddelig o hardystio gan Adran Materion 
genedligrwydd, Tramor Iwerddon 
tystysgrif Wyddelig o 
frodori 
Plaid Yn ymddangos ar Y Comisiwn Etholiadol: 
wleidyddol gofrestr pleidiau www.comisiwnetholiadol.org.uk 
gwleidyddol Gogledd 
Iwerddon neu; 
Tai'r Oireachtas: 
Cofrestr Pleidiau http//www.oireachtas.ie/parlia 
Gwleidyddol ment 
Iwerddon* 
Cwmni Ymddangos ar Swyddfa Cofrestru Cwmnïau: 


gofrestr Cwmnïau 
Iwerddon, wedi ei 
ymgorffori yn yr UE 
ac yn cynnal busnes 
ar Ynys Iwerddon 


https ://www.cro.ie 


23 


z8 Pwysig 


24 


Math o Gofyniad Ble i wirio 

roddwr 

Undeb llafur | Cofrestrwyd gan Swyddfa Cofrestru Cwmnïau: 
Gofrestrydd https ://www.cro.ie 
Cymdeithasau 


Cyfeillgar Iwerddon* 


Cymdeithas | Cofrestrwyd gan y Banc Canolog ac Awdurdod 


adeiladu Banc Canolog ac Gwasanaethau Ariannol 
Awdurdod Iwerddon: 
Gwasanaethau http://www.centralbank.ie 


Ariannol Iwerddon* 


Partneriaeth | Cofrestrwyd gan Swyddfa Cofrestru Cwmnïau: 


atebolrwydd | Gofrestrydd Cwmnïau | https/www.cro.ie 
cyfyngedig Iwerddon ac yn 
cynnal busnes ar 
Ynys lwerddon* 


Cymdeithas | Cofrestrwyd o dan Swyddfa Cofrestru Cwmnïau 
darbodus Ddeddf https ://www.cro.ie 


Cyfeillgar / Cymdeithasau 
diwydiannol | Cyfeillgar 1974 neu 
Ddiwydiannol 

a Darbodus* 


*Rhaid i bob corff y cyfeirir atynt yn y tabl fod â swyddfa 
lle mae'n cynnal ei brif weithgareddau ohoni naill ai yn 
Iwerddon neu Ogledd Iwerddon er mwyn bod yn 
ffynhonnell a ganiateir 


Cymdeithas Anghorfforedig Wyddelig 
Os cynigir rhodd neu fenthyciad i chi gan gymdeithas 
anghorfforedig Wyddelig cysylltwch â ni am gyngor. 


Ymddiriedolaethau Gwyddelig 

Gallwch dderbyn rhoddion gan rai ymddiriedolaethau 
Gwyddelig, ond nid benthyciadau. Os cynigir rhodd i chi gan 
ymddiriedolaeth Wyddelig, cysylltwch â ni am gyngor. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


z8 Pwysig 


2o 


Cofnodi ac adrodd am roddion 
a benthyciadau 


Cofnodi rhoddion a benthyciadau a 
ganiateir 


Os ydych yn derbyn rhodd neu drefnu benthyciad y mae'n 
ofynnol i chi adrodd amdanynt i'r Cofrestrydd, rhaid i chi 
gofnodi'r manylion hyn: 


° enw a chyfeiriad y rhoddwr neu'r benthyciwr 


; ; Os ydych yn 
* os yw'r rhoddwr yn dal swydd etholedig, nodwch y swydd cynrychioli etholaeth 
honno yng Ngogledd 
° Statws y rhoddwr gan gynnwys, (os yw'r rhoddwr neu'r Iwerddon a'ch bod 
benthycwr yn gwmni), eu rhif cwmni cofrestredig yn derbyn rhodd gan 
e os yw'r rhoddwr neu fenthyciwr yn gwmni, eu rhif cwmni unigolyn Gwyddelig, 


f di nid oes angen i chi 
cofrestredig | . gofnodi eu cyfeiriad. 
° y swm yn achos rhodd ariannol neu fenthyciad, neu natur a 


gwerth y rhodd (os yw'n rhodd arian parod) 
e y dyddiad y cafwyd a derbyniwyd y rhodd neu'r dyddiad y 
cymerwyd y benthyciad 


Rhaid i chi hefyd gofnodi'r wybodaeth ychwanegol ganlynol ar 

gyfer benthyciadau: 

e y dyddiad y mae'r benthyciad i fod i gael ei ad-dalu (neu 
ddatganiad ei fod yn amhenodol) 

° y gyfradd llog, neu os yw'r gyfradd yn amrywio sut y bydd 
yn cael ei chyfrifo 

° p'un a oes unrhyw sicrwydd wedi cael ei roi ar gyfer y 
benthyciad 


Os yw'r rhoddwr neu fenthyciwr yn unigolyn yn y DU, rhaid i chi 
gofnodi eu cyfeiriad fel y'i dangosir ar y gofrestr etholiadol 
berthnasol. Os yw'r rhoddwr yn etholwr tramor, rhaid i chi 
gofnodi eu cyfeiriad cartref. Mae hyn oherwydd na fydd unrhyw 
gyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol. 


Os yw'r rhoddwr neu fenthyciwr yn gwmni, rhaid i chi gofnodi 
cyfeiriad cofrestredig a rhif cwmni'r rhoddwr fel y'i dangosir ar 
gofrestr Tŷ'r Cwmnïau. 


26 


Os yw'r rhoddwr neu fenthyciwr yn gymdeithas anghorfforedig, 
rhaid i chi gofnodi'r prif gyfeiriad swyddfa. Mae hyn oherwydd 
nad oes cofrestr o gymdeithasau anghorfforedig i gyfeirio ati. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


“Âi 


Ymweliadau tramor 
Os ydych yn derbyn rhodd i dalu costau ymweliad tramor, rhaid 
i chi gofnodi'r wybodaeth ganlynol: 


y lle'r ymwelwyd ag ef 

pwrpas yr ymweliad 

enw'r person neu'r sefydliad a oedd yn cwrdd â chostau 
eich ymweliad 

gwerth y cymorth ariannol a ddarparwyd ar gyfer yr 
ymweliad, gyda disgrifiad byr, ne swm unrhyw rodd ariannol 
tuag at y costau hyn 


Gofynion ychwanegol ar gyfer rhoddion a benthyciadau o 
ffynonellau Gwyddelig 

Rhaid i ASau sy'n cynrychioli etholaethau Gogledd Iwerddon 
ac sy'n derbyn rhoddion neu gymryd benthyciadau gan rai 
ffynonellau Gwyddelig a ganiateir ddarparu rhywfaint o 
ddogfennaeth ychwanegol ar gyfer rhoddion a benthyciadau y 
maent yn adrodd amdanynt. Dengys y tabl isod beth yw'r 


gofynion: 
Rhoddwr Gofyniad 
Unigolyn Copi o un o'r dogfennau canlynol sydd wedi ei 
hardystio gan Adran Materion Tramor Iwerddon: 
e pasbort Gwyddelig y rhoddwr 
e tystysgrif o genedligrwydd Gwyddelig y 
rhoddwr 
e tystysgrif brodori Gwyddelig y rhoddwr 
Cymdeithas Datganiad gan gyfreithiwr sy'n ymarfer yn yr 
Anghorfforedig Iwerddon yn cadarnhau enw a chyfeiriad y 
Wyddelig gymdeithas, a'i bod yn gymdeithas 
anghorfforedig. 


Rydym yn argymell, yn ymarferol, fod angen i chi gael gafael ar 


z$ Important 


unrhyw ddogfennau gofynnol cyn i chi dderbyn rhodd neu 
fenthyciad. Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o wybodaeth 
neu gyngor ynglŷn â chael y dogfennau hyn 


29 


Cofnodi rhoddion a benthyciadau na 
chaniateir 


Rhoddion yr ydych wedi eu dychwelyd 
Os ydych yn derbyn rhodd o ffynhonnell na chaniateir, rhaid i 
chi ei dychwelyd a chofnodi'r manylion hyn: 


° swm neu natur y rhodd a'i gwerth 

° enw a chyfeiriad y rhoddwr (oni bai bod y rhodd wedi'i rhoi 
yn ddienw) 

° os rhoddwyd y rhodd yn ddienw, manylion am sut y cafodd 
y rhodd ei gwneud 

* y dyddiad y cawsoch y rhodd 


e y dyddiad y dychwelsoch y rhodd Os nad ydych yn 


gallu adnabod naill 


° y camau a gymerwyd gennych i ddychwelyd y rhodd (er ai'r person a 
enghraifft, y person neu'r sefydliad y dychwelwyd hi iddo) drosglwyddodd y 
rhodd i chi, neu’r 
. sefydliad ariannol a 
Os ydych yn derbyn rhodd o ffynhonnell na allwch ei chanfod (er ddefnyddiwyd i 
enghraifft rhodd ddienw gwerth £750), rhaid i chi ei dychwelyd at drosglwyddo'r rhodd, 


naill ai: rhaid i chi anfon y 
rhodd i ni. Byddwn 


s n ei thalu i mewn i 
* y sawl a drosglwyddodd y rhodd i chi; neu o gyfunol y 


° y sefydliad ariannol a ddefnyddiwyd i drosglwyddo'r rhodd Llywodraeth. 


Os nad ydych yn gallu nodi'r un o'r ddau, mae'n rhaid i chi ei anfon 
atom ni. Byddwn yn ei dalu i gronfa gydgrynoedig y Llywodraeth. 


Benthyciadau na chaniateir 

Os nad yw benthyciwr yn un a ganiateir, neu ei fod yn dod yn 
un na chaniateir, mae'r trafodion yn ddi-rym. Rhaid i chi dalu'n 
ôl unrhyw beth sy'n ddyledus gennych i'r benthyciwr, ynghyd 
ag unrhyw log sy'n ddyledus gennych, ar unwaith. Rhaid i chi 
hefyd gofnodi'r manylion hyn: 


enw a chyfeiriad y benthyciwr 

os yw'r benthyciwr yn gwmni, eu rhif cwmni cofrestredig 
gwerth y benthyciad 

y dyddiad y cymerwyd y benthyciad 

y camau a gymerwyd gennych i ad-dalu'r benthyciad 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


Adrodd am roddion a benthyciadau 


Rhoddion, ymweliadau tramor a benthyciadau a ganiateir 
Rhaid i chi adrodd am roddion, ymweliadau tramor a 
benthyciadau i'r Cofrestrydd o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad yr 
ydych yn derbyn y rhodd, dychwelyd o'r ymweliad neu gymryd 
y benthyciad. 


Mae'r trothwy lle mae'n rhaid i chi adrodd am roddion a 
benthyciadau yr ydych yn eu derbyn yn amrywio, yn dibynnu o 
dan ba gategori o'r Cod Ymddygiad yr ydych yn eu hadrodd. 


Mae'r gofynion adrodd yn cynnwys rhoddion a benthyciadau 
sy'n cael eu derbyn o'r un ffynhonnell yn yr un flwyddyn 
galendr ac yn cronni i fwy na'r trothwyon penodol ar gyfer pob 
categori. 


Dylai aelodau ddarllen canllawiau'r Tŷ i'r Rheolau sy'n 


ymwneud â'r Cod Ymddygiad am fwy o wybodaeth am y 
gofynion adrodd penodol ar gyfer pob categori o fudd. 


Rhaid i chi hefyd adrodd i'r Cofrestrydd am fanylion rhai 
rhoddion a dderbynnir gan eich sefydliad plaid yn lleol neu'n 
ganolog mewn cysylltiad â'ch gweithgareddau gwleidyddol fel 
AS. 


Mae Swyddfa'r Comisiynydd wedi cynhyrchu ffurflen y gallwch 
ei defnyddio ar gyfer adrodd am fanylion rhoddion, ymweliadau 
tramor a benthyciadau. Dylech fod â'r cofnodion a gadwyd 
gennych wrth wirio p'un a yw'r rhain yn cael eu caniatâu wrth 
law wrth gwblhau'r ffurflen. 


Mae'r ffurflen a mwy o wybodaeth am adrodd am roddion a 
benthyciadau a dderbynnir gennych ar gael o swyddfa'r 
Cofrestrydd, y gellwch ei ffonio ar 0207 219 0311 neu e- 


bostiwch commonsregistrar(Oparliament.uk 


29 


z$: Pwysig 


Ar gyfer rhoddion o'r 
un ffynhonnell sy'n 
cronni i fwy na'r 
trothwy adrodd 
perthnasol, rhaid i 
chi adrodd am 
gyfanswm gwerth y 


rhoddion a 
dderbyniwch o fewn 
28 diwrnod i dderbyn 
y rhodd a achosodd 
i'r cyfanswm fynd 
dros y trothwy 
adrodd. 


30 


Rhoddion a benthyciadau na chaniateir 

Yn unol â PPERA, mae'n rhaid i chi adrodd am bob rhodd a 
benthyciad na chaniateir o fwy na £500 i'r Comisiwn Etholiadol 
o fewn 30 diwrnod o ddychwelyd y rhodd neu derfynu'r 
benthyciad. 


Rydym wedi cynhyrchu ffurflenni y gallwch eu defnyddio ar 


gyfer adrodd wrthym am fanylion rhoddion a benthyciadau na 
chaniateir ar ein gwefan. 


Rhoddion a benthyciadau i Aelod o Senedd y DU 


al 


Sut allwn ni helpu 


Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y dogfennau canllawiau a 
awgrymwyd yn y ddogfen hon, neu gallwch weld ein dewis 
llawn o ganllawiau ac adnoddau cyfredol ar ein gwefan. 

Os yw'n haws, gallwch hefyd gysylltu â ni ar un o'r rhifau ffôn 
neu gyfeiriadau e-bost isod. Rydym yma i helpu, felly 
cysylltwch â ni. 


Cysylltwch â ni : 
e Cymru: 0333 103 1929 
gwybodaeth(2comisiwnetholiadol.org.uk 


Ymwelwch â ni ar www.comisiwnetholiadol.org.uk 
Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau — e-bostiwch ni 


ar pefíOelectoralcommission.org.uk 


